WikipediA 


Kitajiki 



Kitajiki (to^hkM / / tamka ''tojiki” au 

3a6oHH to^hkM / (jlv / tamka "zabone 
tojiki") ni lugha rasmi nchini Tajikistan katika 
Asia ya Kati. Kuna pia wasemaji wa Kitajiki 
katika Urusi na katika Uzbekistan. 


Lugha huandikwa katika Tajikistan kwa herufi za Kikyril i kama Kirusi. Hadi miaka ya 1920 iliandikwa kwa 
herufi za Kiarabu. 


Kitajiki kinatajwa mara nyingi kama lahaja ya 
Kiajemi. Wasemaji wa Kitajiki wanaelewana 
bila matatizo na wasemaji wa Kiajemi nchini 
Uajemi au wasemaji wa Kidari nchini 
Afghanistan. 

Kama Kiajemi ni mojawapo ya lugha za Kiirani 
kati ya lugha za Kihindi-Kiulaya. 


Lugha za Kiirani; maeneo penye wasemaji wa Kitajiki 
pamoja na Kiajemi yana rangi ya kijani-nyeupe 


Viungo vya nje 

■ lughaya Kitajiki kwenye Multitree (http://mult[tree.org/codes/tgk) 

■ ramani ya Kitajiki (http://llmap.org/languages/tgk.html) 

■ makala za OLAC kuhusu Kitajiki (http://www.language-archives.org/language/tgk) 

■ lughaya Kitajiki katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/tajil245) 

■ lughaya Kitajiki kwenye Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/tgk) 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kitajiki&oldid=985703" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 4 Desemba 2016, saa 12:31. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 






























